WicipediA 


Cantoneg 


Iaith Tsieineeg yw Cantoneg, neu Cantoneg Safonol. Mae'r iaith yn cael ei siarad o fewn Guangzhou 
(Canton oedd yr enw yn hanesyddol) a'r cylch yn ne-ddwyrain Tsieina. 



Gwóngjàu Wáh, yr enw 
cyffredin am Gantoneg 
Safonol a ysgrifennwyd 
mewn nodau 
traddodiadol (ar y 
chwith) a wedi ei 
symleiddio (ar y dde) 



Stryd yn Chinatown, San Francisco. 
Mae'r Gantoneg yn draddodiadol wedi 
bod yn iaith amlwg ymhlith poblogaethau 
Tsieineaidd yn y byd gorllewinol. 


& Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Cantoneg&action=edit). 


Eginyn erthygl sydd uchod am Tsieina. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/ 


w/index.php?title=Cantoneg&action=edit) 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Cantoneg&oldid=5022923" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 8 Ebrill 2018, am 03:29. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 




















